HUTUBA YA 
IJUMAA 


1م 


AEE 


FADHILATU SHEIKH 
AD-DAKTUUR 


ABDUL-MUHSIN IBNU 
MUHAMMAD AL-QAASIM 


IMAMU NA KHATIBU WA MSIKITI 
MTUKUFU WA MTUME 


KWA ANUWANI 


HATIMA YA MWEZI 
WA RAMADHANI 


© a-alqasim.com 


HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 1 


HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI!) 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, 
tunamuomba msaada, tunamuomba msamaha, na 
tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi zetu, 
na kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa 
na Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na 
atakayempoteza hakuna wa kumuongoza, 
nashuhudia ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa 
ila Allah peke yake, hana mshirika, na nashuhudia 
kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja wake na 
mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi 
zimshukie yeye, watu wake, na masahaba wake. 


(Ammaa ba'd) Ama baada ya himdi hii: 


Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama 
ipasavyo kumcha, na mchungeni [chungeni amri 
zake na makatazo yake] katika siri na minong'ono. 


[Ayyuhal Muslimuun] enyi waisilamu: 


Waisilamu wameuaga msimu uliokuwa umejaa 
baraka, basi pongezi kwa waliofuzu ndani yake, na 
wamhimidi Allah kwa kule kuwapa wepesi wa 


(1) [Hotuba hii] imetolewa siku ya Ijumaa, tarehe mosi mwezi wa 
Shawwali mwaka wa elfu moja mia nne na arobaini na nne hijria 
katika Msikiti wa Mtume. 


a-algasim.com 


2 HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 


kufanya amali njema ndani (vakel, na waendelee 
kufanya mema, na waufurahie wingi wa fadhila za 
Allah juu yao, [Allah] aliyetukuka amesema: 

Pe ور‎ 4 


LOK TE روا هو‎ UNG ووه‎ ll eB 


{Sema: Kwa fadhila ya Allah na rehema yake! 
Basi nawafurahi kwa hayo. Haya ni bora kuliko 
hayo wanayo yakusanya} [Yunus:58], ibnu Kathiir 
Allah amrehemu amesema: "Yaani: Wafurahie 
haya valiowaijia kutoka kwa Allah, miongoni mwa 
uongofu na dini ya haki, kwani hayo ni haki zaidi 
kufurahia kuliko wanayoyakusanya katika manufaa 
ya duniani na yaliomo ndani yake miongoni mwa 
uzuri wa kuisha, usio na budi kuondoka". 


Na mbora wa watu ni anayeamirisha uhai wake 
kwa amali njema, [Mtume] swala na salamu za 
Allah zimshukie amesema: (Mbora wa watu ni yule 
aliye na umri mrefu na amali zake zikawa njema), 
imepokewa na Tirmidhi, na miongoni mwa alama 
ya kukubaliwa kwa amali: kuendelea na utiifu na 
kuzidisha, (Allah) aliyetukuka amesema: 


و 


Kia PSIG هکی‎ BAG IER lisp 


a-alqasim.com 


HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 3 


(Na wale walioongoka anawazidishia uongofu 
na anawapa uchamngu wao) (Muhammad: 17). 


Na kuwa imara juu va utiifu ni katika sifa za 
waja wa Allah waumini 


م ے Ze‏ 


ESER EOE 

(Hakika walio sema: Mola wetu Mlezi ni Allah! 
Kisha wakanyooka sawa, hao huwateremkia 
Malaika wakawaambia: Msiogope, wala 
msihuzunike; nanyi furahini kwa Pepo mliyo kuwa 
mkiahidiwa) [Fusswilat: 30], na Allah 
alimuamrisha Nabii wake Muhammad swala na 
salamu za Allah zimshukie pamoja na Waumini 
kuwa imara katika dini, na akawahimiza kudumu 
nayo [hali hiyo], akasema alivetakasika: 


- ek ES ع‎ WA 
MTO WA DU ومن‎ GAS A lad 


(Basi, simama sawasawa kama ulivyo 
amrishwa, wewe na wale wanao elekea kwa Allah 
pamoja nawe! (Huud: 112), nayo (hali hivol ni 
ufunguo wa heri, [Allah] aliye na iza na utukufu 
amesema: 


a-algasim.com 


4 HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 


46:2 B JAN ui Shp 


(Na lau kama wangeli simama sawasawa juu va 
njia tungeli wanvwesha maji kwa wingi} (Al-Jinn: 
16). 


Na pindi Muisilamu atatimiza amali njema, hapo 
aogope jambo la kutokubaliwa amali yake, [Allah] 
aliyetakasika amesema: 


(Hakika Allah hukubali kutoka kwa 
wachamngu) [Al-Maidah: 27], Ali Allah amridhie 
amesema: "Kuweni na hamu ya kukubaliwa amali 
zaidi kuliko kutenda amali yenyewe". 


Na Muumini hukusanya baina kutenda mema na 
kuwa na hofu, hali yake ni kama alivyosema [Allah] 
aliyetakasika: 


ages tb م إل‎ 4 ESAE, 


{Na wale ambao wanatenda waliotenda, na hali 
nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa 
Mola wao Mlezi} [Al-Muuminuun: 60], Aisha 
Allah amridhie alisema: (Ewe Mtume wa Allah, 


a-alqasim.com 


HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 5 


hao ni wale wanaokunywa tembo, na kuiba? 
[Mtume] akasema: Hapana, ewe binti ya As- 
Swidiiq, lakini wao ni wale wanaofunga, 
wanaoswali na wanaotoa sadaga, na wanahofu isije 
wakakosa kukubaliwa amali zao, (basi hao ndio 
wanao kimbilia katika mambo ya heri, na ndio 
waliofikia kilele cha utenda mema} I(Al- 
Muuminuun: 60]) imepokewa na Tirmidhi. 


Na aliyetenda akidhania kuwa amali yake 
imekubaliwa, basi atahadhari isije ikaharibika kwa 
kujiona nayo, kwani kujiona na amali ni kujimakini 
kutokana na makri ya Allah, na ni upungufu katika 
amali, na ni kusahau madhambi [yake], ibnu 
Mas'ud Allah amridhie alisema: "Maangamivu 
yamo katika mambo mawili: Kukata tamaa [na 
rehema va Allah] na kujiona", na Zakariya na jamaa 
zake pamoja na utiifu wao kwa Allah na kumuomba 
kwao Allah walikuwa wakimhofu [Allah] 
aliyetukuka, basi Allah akawasifu kwa kauli yake: 


= رم‎ NERA NAA >>> > Z Ww. = وے‎ ٦ 4 سے‎ ag: 
ورجا‎ CS كاوا سرعوت ف الحيرات ويدعونا‎ iġib 
AE A 12 =< f 
4 خحشعيت‎ le; 


(Hakika wao walikuwa wepesi wa kutenda 
mema, na wakituomba kwa shauku na khofu. Nao 


a-alqasim.com 


6 HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 


walikuwa wakitunyenyekea} (Al-Anbiva: 90], Abu 
al-'Aliya amesema: "Yaani: wakituhofu'. 


Na kujikinga kutokana na kujiona kunakuwa 
kwa kukiri madhambi na upungufu, kukumbuka 
neema za Allah, kuogopa kuondokewa na neema, 
kuomba hifadhi ya amali njema, na kutaka maghfira 
na radhi (kutoka kwa Allah]. 


Na Muisilamu hukithirisha utiifu ili neema zake 
akhera zizidi, na miongoni mwa fadhila za Allah 
juu ya waja wake: ni kuwa amali njema 
zilizofanywa ndani ya Ramadhani ni zenye kudumu 
katika mwaka mzima, kwani kusoma Our-ani 
tukufu ni ibada iliyoamrishwa daima, na kisimamo 
cha usiku ni sheria kila usiku, na hakuna uhai wa 
nyoyo ila kwa utajo wa Allah, na sadaka ni mlango 
uliofunguliwa, na hakuna budi na dua katika kila 
kipindi. 

Na ni miongoni mwa mambo ayapendayo Allah: 
kudumu juu ya amali njema hata kama ni chache, 
[Mtume] swala na salamu za Allah zimshukie 
amesema: (Amali yenye kupendeza zaidi kwa Allah 
ni yenye kudumu zaidi hata ikawa chache), 
wameafikiana Bukhari na Muslim kuipokea, An- 
Nawawi Allah amrehemu amesema: "Kichache 


a-algasim.com 


HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 7 


chenye kudumu ni bora kuliko kingi chenye 
kukatika; kwa sababu kwa kudumu kichache ndio 
unadumu utiifu, dhikri, uchungaji, nia, ikhlasi na 
kumuelekea Allah aliyetukuka na kutakasika, na 
kichache chenye kudumu kinaleta matunda hadi 
kinazidi kile kingi chenye kukatika kwa ziada 
nyingi". 


[Wa ba'du; ayyuhal Muslimuun] na baada ya 
haya; enyi waisilamu: 


Basi furahieni idi yenu kwa fali njema ya 
kukubaliwa amali zenu, na ingizeni ndani yake 
furaha katika nafsi zenu na jamaa zenu, ifanyeni 
furaha yenu kwa idi ni yenye kuambatana na 
uchamngu na kumuogopa Yeye [Allah], na 
chungeni kuvuka mipaka ya Allah katika idi na 
[siku] nyengineo; mkaja kuvunja mliovajenda 
ndani ya Ramadhani, na Mola wa Ramadhani ndiye 
Mola wa miezi na miaka, na nuru ya utiifu na sifa 
ya ibada ziwe juu ya nyuso zenu sawa ndani ya idi 
na [siku] nvengineo, Ali Allah amridhie amesema: 
"Kila siku ambayo hatujamuasi Allah ndani yake 
basi kwetu siku hiyo ni idi". 


a-algasim.com 


8 HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 


[Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim] 
najilinda na Allah kutokana na shetani 
alivetengwa na rehema 


A 4 
Cr dk 


SEES tH كر أو أنق‎ ALS من عيِلَ‎ 
e 
40 سي‎ faye pa Bat ->f > if Se a AAP 
(oz lest اجَرَهُم باحس‎ Repay Ab 


{Mwenye kutenda mema, mwanamume au 
mwanamke, naye akawa ni Muumini, tutamhuisha 
maisha mema; na tutawapa ujira wao kwa bora ya 
waliyo kuwa wakiyatenda} [An-Nahl: 97]. 


AW 


o 


Allah anibarikie mimi na nvinvi katika Qur-ani 
tukufu... 


a-alqasim.com 


HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 9 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote astahili Allah kwa wema Wake 
[kwetu], na shukrani zote astahili Yeye kwa 
kutuafikia na kutuneemesha, na nashuhudia ya 
kwamba hakuna apasaye kuabudiwa ila Allah peke 
yake hana mshirika; ili kuadhimisha shani yake, na 
nashuhudia ya kwamba Nabii wetu Muhammad ni 
mja Wake [Allah] na Mtume wake, swala na salamu 
nyingi za Allah zimshukie yeye, watu wa nyumba 
yake na Masahaba wake. 


[Ayyuhal Muslimuun] enyi waisilamu: 


Saumu ya mwezi wa Ramadhani inapoondoka 
basi saumu bado ni jambo la kisheria kutekelezwa 
ndani ya miezi mengineo, kwa hiyo ifuatisheni 
saumu ya Ramadhani na saumu ya sita za 
Shawwali, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie amesema: (Atakayefunga Ramadhani 
kisha akaifuatisha na saumu ya [siku] sita za 
Shawwali; hilo linakuwa ni kama kufunga mwaka), 
imepokewa na Muslim, na inakuwa ni kama 
kufunga mwaka kwa sababu malipo ya jema moja 
ni mara kumi ya mfano wake; basi malipo ya 


a-algasim.com 


10 HATIMA YA MWEZI WA RAMADHANI 


Ramadhani yanukuwa kwa miezi kumi, na saumu 
ya sita ni kwa miezi miwili. 


Na Nabii swala na salamu za Allah zimshukie 
aliweka sunnah ya kufunga siku ya Jumatatu na 
Alhamisi, na akasema: (Hizo ni siku mbili ambazo 
ndani yake amali huonyeshwa kwa Mola Mlezi wa 
walimwengu, nami mnapenda amali zangu 
zionveshwe [mbele yake] na hali nimefunga), 
imepokewa na Ahmad. 


Na ({Mtume] swala na salamu za Allah 
zimshukie alimuusia Abu Huraira Allah amridhie 
kufunga siku tatu katika kila mwezi), wameafikiana 
Bukhari na Muslim kuipokea, na akasema: 
(Kufunga mwezi wa subira, na siku tatu katika kila 
mwezi; ni kufunga mwaka), imepokewa na Ahmad. 


Na pindi mlango wa heri utafunguliwa basi 
ukimbilie; kwani milango haifunguliwi daima. 


Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha 
kumswalia na kumsalimia Nabii wake 


a-algasim.com 


© a-algasim.com 


